


Os daw 'nghariad yma heno, 
I guro'r gwydyr glas, 
Rhowch ateb gweddus iddo, 
Na atebwch mono'n gas, — 













Nad ydyw'r ferch ddim gartre, <p 
Na'i h'wyllys da yn tŷ, ^^ Lo 
ar Llangc ifangc o'r plwy' arall i 
Sy wedi myn'd a_hi. 





Ŵ Da chwithau lân ferch ifangc A 
Rhowch ran o'ch cwmni clyd 
” _ I ango sy dan y ffenestr, 
tU Heb feddu lle'n y byd, 
Mee'r llanw wedi llenwi, 
: A'm llong ar frig y dôn, 
Ni ddeuaf ddim i'ch blino. 


“Run noswaith rhawg ond hon, 
















2 


Atebai'r ferch yn gryno, 

Nad oedd hi am /odgio neb, 
Mae'r ffyrdd yn ddigon llydain, 
Â'r llwybrau ^n ddigon teg, 

A chwithau 'n lengcyn gwisgi, 
Ewch gyda glan y dwr; 

Mae digon o'r mân gychod 
Cewch bas hefo rhai yn siwr. 


Fy nghalon sydd can drymed 
A'r march sy'n dringo rhiw, 
Wrth geisio bod yn llawen, 

Ni fedrwn yn fy myw; 

Yr esgid sy'n fy ngwasgu 
Mewn lle na's gwyddoch chwi, 
Ac anfoddlondeb meddwl 

Sy'n tori nghalon i. 


Pe meddwn edyn eryr 
Mi fyddwn lawer gwell, 
I 'hedeg at fy nghariad 
Sydd yn y gwledydd pell, 


Dros diroedd maith a moroedd : 


Gobeithio ei fod e'n iach 
Rwy'n caru'r tir lle cerddodd 
O wraidd y galon bach. 








ŵ 


CAN DOLI. 


DEWI. 

yd A wELAIST, a 'dwaenaist ti Doli, 

Sy” a'i defaid ar ochr Eryri? 

Ei llygaid byw llon, wnaeth friw ar fy 
. Melusach na'r diliau yw Doli. (mron, 
Ê HYWEL. 

O do, mi adwaenwn I Doli, 

Mae'i bwthyn wrth droed yr Eryri, 
$ ' ^D oes tafod na dawn all adrodd yn iawn 

Mor hawddgar a dengar yw Doli. 





un (awel yw Doli,— 

iae'n lânach na'r lili ; 
| a swnia'n ddi sen 
dêlyn a Doli. 

Ê i DEWI. 

” Ow Wow ! nid yŴŵ'n dyner wrth Dewi, — 
^D oes meinir yn delio fel Doli, 

Br ymbil â hi a'm llygaid yn lli', 
Parhau yn gildynus mae Doli. 









Ymdrechais wneud pebpeth i'w boddio, 
Mi gesglais ei geifr 1dd eu godro, 

Dan obaith yn llwyr y cawn yn yr hwyz 
Gysanu yn dalu gan Doli. 


Mae'i mhynwes mor wyned a'r eira,— 

Mae ei chalon mor oered mi wiria' 

Ar f' elor ar fŷr fy nghariad a 'ngyr,— 

O oered a dêled yw Doli! 

'Tri pheth a dim mwy wy'n ddymuno,— 

Pob bendith i Doli lle delo,— 

Cael gweled ei gwêdd nes myned i'm 

A marw yn nwylo fy Noli.. [mêdd,— 
J. BLACKwELL, (Alun). 






















Hiraeth am Feirion. 


Gan Gymro yn Llundain. i 








0$eo 


GwENYNEN fy meddwl sy'n hedeg o hyd, 
O flod'yn i flod'yn drwy barthau y byd. 
Ond sugnommêl cysur nis gall yn un man 
Nes myned i Feirion, gwlad ryfedd ei rhan. 








Yn Meirion anadlais tro cyntaf erio 
I Feirion anadlaf a i o 

Dymuniad fy enaid y 
A chyfran ar ddiwedd; 





ER 


Hen Gymru sy yno'n gigymys yd, 
Tra uniawn eu buchedd a boddlon eu byd, 
" Fy enaid hiraetha wrth feddwl yn syn 
o Am fynyd a welais yn Meirion fel hyn. 






Lodesi glân Meirion fy ngalon a'u câr, NN 
Dirodres eu hagwedd, a gweddaidd a gwâr | 
Mae halen eu rhinwedd yn flasus o hyd 
I'w cadw yn ddilwgr o bwdr y byd. 


| Er caffael yn Llundain ryw fywyd gwir fras, 
| Ei ffyzdd a'i defodau i'm henaid sy” gas; 
Adenydd colomen pe meddwn yn awr, 
Ehedwn i Feirion cyn toriad y wawr. 
5 'Twnoac, 


J. Jones, Argraffydd, Llanrwst. 


. 


9 
Ay 


